Minnstu nú skapara þíns á 
æskudögum þínum, meðan vondu 
dagar koma ekki og árin eru ekki í 
nánd, þegar þú segir: Ég hef enga 


velþóknun á þeim. 


PRÉDIKARINN 12:1 


„því að hugvit mannsins hjarta er illt frá barnæsku... 1 
Mósebók 8:21 


Ef þeir hlýða honum og þjóna honum, munu þeir eyða 
dögum sínum í velsæld og árin í nautnum. En ef þeir 
hlýða ekki, munu þeir farast fyrir sverði og deyja án þess 
að vita. En hræsnarar í hjarta hrúga upp reiði, þeir hrópa 
ekki þegar hann bindur þá. Þeir deyja í æsku og líf þeirra 
er meðal hinna óhreinu. Jobsbók 36:11-14 


Því að þú ert von mín, Drottinn Drottinn, þú ert traust 
mitt frá æsku. Fyrir þig hef ég verið haldið uppi frá 
móðurlífi, þú ert sá sem tók mig úr iðrum móður minnar, 
lof mitt skal ávallt vera um þig. Sálmur 71:5-6 


Ég vil fara í krafti Drottins Guðs, ég vil minnast á réttlæti 
þitt, þitt eina. ó Guð, þú hefur kennt mér frá æsku, og 
hingað til hef ég kunngjört dásemdarverk þín. Nú og 
þegar ég er orðinn gamall og gráhærður, ó Guð, yfirgef 
mig ekki. uns ég hef sýnt styrk þinn þessari kynslóð og 
mátt þinn hverjum sem kemur. Sálmur 71:16-18 


Með hverju á ungur maður að hreinsa veg sinn? með því 
að gæta þess samkvæmt orði þínu. Sálmarnir 119:9 


Vertu glaður, ungi maður, í æsku þinni; Og lát „hjarta þitt 
gleðja þig á dögum æsku þinnar, og gang þú á vegum 
hjarta þíns og augum þínum, en vit þú, að fyrir allt þetta 
mun Guð leiða þig fyrir dóm. Fjarlæg því hryggð úr hjarta 
þínu og fjarlæg illsku af holdi þínu, því að bernska og 
æska eru hégómi. Prédikarinn 11:9-10 


Hefur þú ekki vitað það? Hefir þú ekki heyrt, að hinn eilífi 
Guð, Drottinn, skapari endimarka jarðarinnar, þreytist 
ekki og þreytist ekki? það er engin leit að skilningi hans. 
Hann gefur vald hinum þreytta; og þeim sem engan mátt 
hafa eykur hann styrk. Jafnvel ungmennin munu þreytast 
og þreytast, og ungmennin munu falla. þeir munu rísa 
upp með vængjum eins og ernir; þeir skulu hlaupa og 
þreytast ekki; og þeir munu ganga og ekki þreytast. 
Jesaja 40:28-31 


Þá voru börn færð til hans, að hann skyldi leggja hendur 
yfir þau og biðjast fyrir, og lærisveinarnir ávítuðu þau. En 
Jesús sagði: Leyfið börnunum að koma til mín og varnið 
þeim ekki að koma til mín, því að slíkra er himnaríki. Og 
hann lagði hendur yfir þá og fór þaðan. Og sjá, einn kom 
og sagði við hann: „Góði meistari, hvað gott á ég að 
gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og hann sagði við hann: 
Hví kallar þú mig góðan? enginn er góður nema einn, það 
er Guð, en ef þú vilt ganga inn í lífið, þá haltu boðorðin. 
Hann sagði við hann: Hver? Jesús sagði: Þú skalt ekki 
morð fremja, þú skalt ekki drýgja hór, þú skalt ekki stela, 
þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður 
þína, og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. 
Ungi maðurinn sagði við hann: Allt þetta hef ég varðveitt 
frá æsku. Hvað skortir mig enn? Jesús sagði við hann: „Ef 
þú vilt vera fullkominn, þá far þú og sel það sem þú átt 
og gef fátækum, og munt þú fjársjóð eiga á himni, og 
komdu og fylgdu mér. En er ungi maðurinn heyrði þetta 
orð, fór hann hryggur burt, því að hann átti miklar eignir. 
Matteus 19:13-22 


Börn, hlýðið foreldrum yðar í Drottni, því að þetta er rétt. 
Heiðra föður þinn og móður; (sem er fyrsta boðorðið með 
fyrirheiti;) að þér megi vel fara og þú lifir lengi á jörðinni. 
Efesusbréfið 6:1-3 


Lát engan fyrirlíta æsku þína; en ver þú fyrirmynd hinna 
trúuðu, í orði, í samræðum, í kærleika, í anda, í trú, Í 
hreinleika. 1. Tímóteusarbréf 4:12 


Flýið og æskunnar girndir, en fylgið eftir réttlæti, trú, 
kærleika, friði með þeim sem ákalla Drottin af hreinu 
hjarta. 2. Tímóteusarbréf 2:22 


Viskan nær kröftuglega frá einum enda til annars, og 
ljúflega skipar hún öllu. Ég elskaði hana og leitaði hennar 
frá æsku minni, ég þráði að gera hana að maka mínum 
og ég elskaði fegurð hennar. Speki Salómons 8:1-2 


Sonur minn, safna fræðslu frá æsku þinni, svo munt þú 
finna visku allt til elli þinnar. Prédikarinn 6:18 


Snúðu barninu þínu, og það mun hræða þig, leik þér við 
það, og hann mun koma þér í þunglyndi. Hlæið ekki með 
honum, svo að þú hafir ekki hryggð með honum og þú 
gnístrar ekki tönnum þínum að lokum. Gefðu honum 
ekkert frelsi í æsku og blikaðu ekki að heimsku hans. 
Beygðu háls honum á meðan hann er ungur og berja 
hann á hliðarnar meðan hann er barn, svo að hann verði 
ekki þrjóskur og óhlýðinn þér og veldur því hryggð í 
hjarta þínu. Prédikarinn 30:9-12 


